કાંતણ પ્રવેશિકા 


ખાદોં મદિર : વિલે પારલે 


કોતવુ ' એટલે ! 

પ્રી ૧૫ત આ છે. કાંતવુ* એટલે જેમ તેમ કરીતે જ્યારે 

ત્યારે રમાં સુનળતાં સૂતરના જેતા તેવા તાંતણા કાઢવા એમ 

નહિ, પણુ કાંતવુ' એટશે કાંતવા પૂવે બધી ક્રિયાએ। જાણી લેવી 

અને સ્વસ્ત્ર ચિત્ત સરસ એકધારૂ' વળદાર નિયમપૂવ'ક તર 

આસનબહ્‌ થઇ કીતધુ કળે ફ'કારવું, તેની લુ'બાઇ જાણુવી, 

તેનું વજન નણુવું,; તેતી સરસ આંટી બનાવવી અતે કઇ 

જગ્યાએ મોકલવું હોય તો સરસ રીતે ગેઠેવનીને તેતી ઉપર 

કપાસની જાતતી, સૂતરના આંકતી, લ'બાઇ અને વજનની 
ચિડ્ડી બાંધવી. 

ગાંધીજી 





ભયકર ગરીખાઇ 


મારી ખાત્રી છે કે ભારતવષ અ'ગાર્થી બળી રલે છે, 
કેમકે તેના મનુષ્યત્વને। નાશ થઇ ગયો છે. ભારતવર્ષ .ભૂખના 
દુ:ખથી લેહાઇ રહલો છે, કેમકે અનાજ મેળવવા પૂરતો તેની પાસે 
ઉદ્યાગ નથી......આપણાં શહેરો એ કાંઇ હિન્દુસ્તાન નથી. 
।હન્દુસ્તાન તો સાડા સાત લાખ ગામડાંઓમાં વસે છે. અને 
રાહેરે। ગામડૉએ પર્‌ નભે છે, શહેરતી દોલત પરદેશથી ધસડાઇ 
નથી આવતી, શહેરના લેકે! યુરોપ, અમેરિકા અને જાપાનની : 
મોટી પેટીએના દલાલ છે, બસે' વર્ષ થયાં પશ્ચિમના મુલક 


(નએ હં 1 પાતુ') 


રઞર 
ે [| વિચાવોટ અંચાજમ 
1ઝરતતી વૉવીરસફટ વિમામ ] 


ુત્રમાંજ ત્રેન્રે (જદવ [મત ત નર્‌ 
ન પ૦ 

તામ ઝવ પ્ર્બાશ્પ્ડી 
વર્ગાજ ત ૭ દ ' નરે 





દ અરમસાાાાાારસવાકાામસકઉસામામકયાા્મવમામરરદાથદમા 


કાંતણું પ્રવેશિકા 


' સપાદક: 
દિલ'ખુશ બ. દિવાનજી 


મૃલ્ય ય્‌ આના 


મુદ્રક 
છગનલાલ વનમાલી ચથોગી 
મન્હટી, ક્રેઢ, સુ બળ, 


દ હધાપીઠ 
હ અપ્દાવાઠ ક 
ગૂજરાતી ઝોપીરાઈટ- “સંગ્રહ 


આવૃત્તિ પહેલી 
પ્રત ૨૦૦૦ 
જૂન ૧૯૪૧. 


જ 


મકારશાક 
સત્રી, 
ખાદી મ'દિર-વીલે પારલે. 


“% ઉ "ન 7૯“ ૦૮ ૮0 ૮“ /;-? /,“ .-9 


ક 2 9: કે 0 
૦ «# ન /,-9 ૭ ક%% 


અનુક્રમ 


અસ્તાવના 


પરિચય 


- 


કાંતવામાં નડતી લીમો જેન તેના મ ૦૦ 


જાડ ઝીણું કાંતવા માટે રૂ કેવુ વાપરરો ? 


કાંતવાની ઝડપ 

ખાદી કિયાશ્મામાં ઘટનું પ્રમાણુ 
સતરતે। આંક કેમ કાઢવે ? 
સતરનેો કસ કેમ કાઢવે ? 


સ્તરની સમાનતા કેમ કાઢવી ? ... 


સ્તરની પરીક્ષા 

સૂતર્‌ સુધારવું કેમ? 
કાંતનારતી કમાણી 

રૂ પૂણી સતર ખાદીના ભાવે 


સતર્‌ વણાટ વિષે પ્રાથમિક સમજ ... 


કેટલા સૂતરમાં કેટલી ખાદી? 


સ્વાવલબી ખાદી સસ્તી કેમ પડે? ... 


ન 
કુ” 
ડડ 






૧૦ 
૧૨ 
૧૩ 
૧૫ 
૧૮ 
ન્રે૦ 
૨૩ 
ર૯ 
૩ર 
૩૬ 
૪૧ 
૪૪ 


' શુ્ધિપત્રક 
૧ જ બિ * ઝારા, ર 
દ 
6 
સ અશુદ્ધ 
મર્તાવના ૧૧મા લીરી ' શકાય 
પાતુ હ ત્રીજુ ખાનું રૈસાતી લ'બાઇ 
#» ૪ ૩નસુરતીનું ખાનું ૩૧ ટકા 
#9» ૯ 1૧૧૦-મઠિયોનુ' ખાનું ર્‌ર્‌ ટકા 
## ૧૪ ૮મી લીરી પ 
૪૦ 
'## ૧૮ ૧૦મી ,, સગવડે 
૧૦૦-૫૩ 
કદ પ£ વડમી » -:૪૭ ટકા 
?9 ' જેહ ૧લી 92 વેચાતી 
## ૩૧ 1૧૬ આંકનું ર 
ર૨ તોલાનું ખાનું ૦-૯-૭॥ 
#» 33 ૧૪મી લીટી પૂણી યા મણુ 
## ૩૪ ૮ આંકનુ ખાનુ' ૦-૧૩-૦ 
,» ૩૭ ડ૩જુ' ખાનું આંકનતું ૧૬૫ 
#? ૪૪ 1૧૧૬૨ આંકતુ 
્‌ વીશીનુ ખાતુ ૭ 
99 ૪૪ ૧૬ આંકનું 
વારનું ખાનું . ૧૪॥ 


૨દ્દ 
શકાયી 
રેસાતી લ'બાઇ 
ઇંચમાં. 
૩૨ ટકા 
૩૨ ટકા 
દ૪૦ 
જે ૦ 
સગવડ 


૧૦૦-૫૮॥ 
-૪૧॥ રકા 


વેચાતી 





૦-૦-૦-૭ા। 


પૂણીયામણુ 
૦-૧૩-૬ 
૧૬૮ 


૧૨ 


મસ્લાવના 


| આર્દયયની નપતા | દિવસે' દિવક્સે-. એટલી વધતી 

જાય છેઃ કે ખાદી પહેરનાર, ખાદી પહેરવા 

માટે જાતે કાંતનાર,* ખાદીમાં. રસ લેત્તાર,- બધાને ખાદી*' 

શાસ્ર અતે ખાદીહિસાબઃ વિષે વધતુ:એછુ: જાણુવાની સહેજે 

જત્તાસા ઊભી થઇ છે, આવા. એક જગાસુના. પ્રશ્નોતા જ્વા- 

ખમાં ભાઇ દિવાનજીએઃ લખી. તાંખેલા જવાબો તેવા. બીજા 

, જીત્તાસુઓને. ઉપયોગી: થઇ-પડે એ ન છ્પાઇતે પુસ્તકતાઃ 
રૂપમાં, બદાર્‌ પડે છે એ. આત દતી વાત છે,. 


ખાદી વિષે અત્યાર સુધી જે પુસ્તક'લપમાયાં છે, તેમાંતી 
જ વાર્તા ઓ પુસ્તકમાં પણુ' છે. ભાઇ” દિધાનજનો” “તઅતુભર્વે' 
-એ વાતો એલી ટૂ'કાણુમાં અતે' સરળતામાં તારો શકાય 
છે એ” આ પુરતકતી વિશેપા અતે' ઉપયોગિતા છે, ખાર્દી- 
' સુધારતી દિશામાં ખાદીહિસાબનુ' આ નાનુ પુસ્તક મ્રયેક 
ખાદીપ્રેમીતે માર્ગદશન આપશે એવી આશના છે. 


લક્ષ્મીદાસ પુ. આસર 


સાખરમતી' 
“૯-૨-૪૫ 


પરિચય 


આ નાનકડી પુસ્તિકામાં ભેગી કરેલી વિગતો લખી 
નાંખવાની પ્રેરણા વિલેપારલેના ખાદીમ'દિરનાં 
સેવિકા બહેન શ્રીમતી મણિખેન નાણાવટી તરફથી મતે મળી, 
એ બહેત રે'ટિયાનાં ઉપાસક છે. એમતે કાંતણુવણાટના “ટલાક ' 
હિસાખે તેમજ સૂતરપરીક્ષા અ'ગે કેટલીક માહિતી જાણુવાની 
હાંશ થઇ અને એમાં એમણે મારી મદદ માગી. તેથી એમના જેવાં 
બહેને સમજી શકે એવી સરળ ભાષામાં કેટલીક ઉપયોગી વિગતો 
મે' એ ખહેન માટે ખાસ તયાર કરી એમતે મોકલી આપી. 
સુ. વિઠ્ઠલદાસ જેરાજાણીએ એ વિગતોવાળી મારી તોંધ ન્નેઇ 
અને એમને લાગ્યું' ફે :આને પુસ્તિકાના રૂપમાં પ્રગટ્ટ કરવી . 
જેઇએ. એના પ્રકાશન અ'ગેના બધા ખર્ચતી વ્યવસ્થા કરી - 
દેવાની એમણે જવાખદારી લઇ લીધી એ માટે એમતે। આભાર 
માનુ,છુ* જ 


આ પુસ્તિકામાં સ'ખ્યાખ'ધ કોષ્ટકો, કાઠાએ, આંકડાએ 
અને સમજુતીએ આપ્યાં છે, એ બધી વિગતો તેયાર કરવામાં 
મે' ગુજરાત વિદ્ાપીઠે પ્રગટ કરેલી “ખાદીવિદ્યાપ્રવેશિકા', અને 


(૩) 


ગુજરાત્'ચર્‌ખા સ'ધની ખાદીપત્રિકાઓને। છૂટથી ઉપયોગ કર્યે 
છે. કેટલાક હિસાખે। અને આંકડાએ। તેયાર કરવામાં કરાડીના . 
ખાદીકાયતુ' સ ચાલત કરનારા મારા વિધાર્થી-સાથીઓની 
જીમતી મદ% મળી છે, મુ. લક્ષ્મીદાસદાદા અને ગુજરાત ચરખા. 
સ'ધના મ“ત્રી શ્રી સન્‍્સુખભાઇ આ પુસ્તિકામાંતી ધણી વિગતે . 
પ્યાનપૂવ'ક તપાસી ગયા અતે કેટલાક સુધારા કર્યા તેમજ 
મુ. લદ્ટમીદાસદાદાએ મારી વિન તિતે માન્ય રાખી એક 
| નાનકડી પ્રસ્તાવના પણુ લખી આપી, આ સારૂ બન્નેનો હુ' 
ત્રણી છુ. 


આ પુસ્તિકા તેયાર કરતી વેળાએ તદ્‌ત શરૂઆતના અતે 
ખાદીશઞોક કવિષે અજણુ એવા. કાંતનારાની મુશ્કેલીએ અને 
જીજ્ઞાસા પ્યાનમાં રાખેલી છે. સૂતર સારૂ' કેતે કહેવાય ? * 
સારૂ' સૂતર્‌ કેમ ક'તાય? એની ખાદી કેટલી થાય ? એતે 
ખર્ચ કેટલો આવે? વગેરે પ્રશ્તોની સમજુતી સરળ ભાષામાં 
આપવા અહી' પ્રયાસ કર્યો છે, ખાદીવિઘ્ાતો હુ' નિષ્ણાત 
નથી અતે કાંતણુશાસ્રના પ્રખર અતુભવતે। હું દાવો કરી શકુ' 
એમ નથી. આથી આ પુસ્તિકામાં રહી ગયેલા દોષો વિષે મારૂ” * 
ધ્યાન ખે'ચવામાં આવશે તો હુ' ઉપકૃત થઈશ. 


' આ પુસ્તિકા દ્રારા કાંતણુશાસ્રને ક'ઇક પરિચય મેળવી 
એને ર્સપૂવ'ક ઊંડે અભ્યાસ કરવાના અતે દીત દુઃખીની સેવા 
અગે શરૂ થયેલા આ પવિત્ર રે'ટિયાયસમાં ભકિતભાવે છુલપાંખડી 


ક્ટ 


(૪) 


અપષણ કરવાની પ્રેરહ૩ા કે)૪કને કશે તવો આ પુસ્તિકાનું ક્ષેખન 
અતે પ્રકાશન હુ જ્ાર્ચ ક થયેલ્ર ગણીશ્ઞ. 


વિલેપાર્લેના ખાદીમદિરે આ નાનકડી પુરિતકાતુ 
પ્રકાશન કરવાની હેંશ' દર્શાવી એ માટે એ મદિર્તી બહેતોતે। 
આભાર માનતું છુ. પુસ્તિકાતા પ્રકાશનમાં અને એનાં પ્રુફ્રે 
તપાસી જઇ જેડણી વગેરેની ભૂલે! સુધારવામાં મુ, સ્વામી 
આન દને! મતે બધે જ સહકાર મળ્યો છે એ સારૂ એમને। પણુ 
આભાર માનુ છુ. 


ગાંધી કુટીર” * ] દિલ'ખુશ ખ. દ્વાનજી 


૧૩: ૨"? ૪૧ 





:૧: 
કાંતવામાં નડતી મુશ્કેલીઓ અને તેનો ઉપાય 


રે“્યિ ચલાવવામાં અતે સ્તર કાંતવામાં કાંતનારને 
જેટલીક મુશ્કેલીએ અવારનવાર હેરાન કરે છે, એ મુશ્કેલીઓ 
કેવી હોય છે અને એતે દૂર્‌ કઇ રીતે કરવી એની પ્રાથમિક 
સમજુ “અહીં આપી છે, યરવડા ચક' વધુ વપરાતું હેય છે 
એટલે એ રૈટિયાતે મુખ્યતઃ ખ્યાલ રખ્યે। છે. 


(1) તારતટેછે : 
કાંતતાં વાર'વાર્‌ તાર તૂટે તો રે'ટિયા, પૂણી વગેરેમાં 
નીચેના દોષ તપાસવા અને તે દૂર કરવા : 

૧ ત્રાક ઠરડાયેલી હોય અથવા એની અર પ્રમાણુસર્‌ ન હોય, 
આવુ હેય તો ત્રાક સીધી કરાવી લેવી અથવા નવી લધ 
લેવી, 4 

ર પૂણી સારી ન હાય, પીં'જવામાં કે પૂણી બનાવવામાં દોષ 
હોય અથવા હલકા પ્રકારના કીટીવાળા રૂતી પૂણી બનાવી 
હેય. આ દોષ દૂર્‌ કરવા સ્વચ્છ સારા રૂની સારી રીતે 
પી'જયેલી અને વ્યવસ્થિત વળાયેલી પ્રણી વાપરવી. 


૩ ખે'ચાતા તારની ગતિ, ચપટીતો દાબ અને ત્રાકને મળતી . 
ગતિ એ ત્રણેનુ' પ્રમાણુ બરાબર ન જળભાયુ' જોય તો 
તાર તૂટે છે, અનુભવે આ પ્રમાણુ જળવતાં શીખી જવુ. 


કશક 


(૬) 


૪ નાતી અથવા મોટી અથવા ખેઉ માળની ગાંઠં વધારે મોટી 


હોય તો ત્રાકતી ગરેઢી પર્‌ ધક્કા લાગે અતે તાર ક છે 


આથી માળની ગાંઠ યોગ્ય રીતે મારવી, 


એવુ બતે કે આપણુને કાંતવામાં રસ ન હેય, આપણે 
કાંતતા હેઇઇએ [૪તાં એમાં વેઠે ઉતારાતી હોય, આવું 
હેય છે ત્યારે કાંતતી વષ્તતે બેધ્યાન રહેવાય છે. જને 
રૅ'ટિયામાં ઊતસાહ ન હેય તો કાંતવાનું' છેડી, દેવુ'* પરતુ 
આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક કાંતીશુ' તો કાળજી રખાશે અને તાર્‌ 
તૃઢયા નહિ કરે. 


(૨) દીલુ'-પોચું' કતાય છે : 


કેટલીકવાર ત્રાક હીલી દીલી ફરે છે, એમાં જેર નથી હોતુ'; 


* આથી તાર ઢીલા ખેંચાય છે. કોકડું ઢીલું' ઢીલું વી'ટાય છે. 
આવુ' થાય ત્યારે નીચેના દોષ તપાસવા અતે દૂર્‌ કરવા ; 


૧ 


ર્‌ 


ડડ 


નાની અથવા જાડી અથવા બન્તે માળ જેપ્તા પ્રમાણમાં 
ત'ગ ન હેય તો માળતે બરાખર્‌ કરી લેવી, 

ત્રાકતી ગરેડી લીસી થઇ હેય તો ગરેડીમાં રૂ અથવા 
ગુ'દરવાળી પાતળી દોરી પીટવી, 

મોહિયામાંના ત્રાકધરમાં જે ખેસણી (દેરી) હેય છે તે 
પોચી થઇ ગઇ હોય અથવા જેધએ તે કરતાં વધુ જાડી 
હેય તો ત્રાક સરળતાથી ન ફેરે અને , ઢીલું ઢીલુ' ફ'તાય. 


' આ દોષ ટાળવા બેસર્ણીની દારી બરાબર કરી લેવી, 


(૭): 


(3) રેડિયો ભારે ફરતો હોય : 


“કેટલીક વાર્‌ રે'ટિયો સરળતાથી નથી ફરતે પણુ ભારૈ 


ફરતો હોય છે. આવુ' હોય તો તીચેના દોષ તપાસી દૂર કરવા $ 


ય્‌ 


ચક્રની નાભિમાં તેમજ ત્રાકધરની બેસણીમાં કોપરેલ પૂરૈલુ' 
તથી હોતુ. સામાન્ય રીતે દરેક કોકડું કાંતીને ખેસણીમાં - 
પ્રાપરેલ પૂર્વુ અતે ચક્રતી નાભિમાં દિવસમાં એકવાર 
કોપરેલ પૂરવું, કોપરેલનતે બદલે તેલ વપરાય ત્યારે પણુ 
ચીકાશ વધી જવાથી રૈૅ'દિયો ભારે ફરે. તેલની ચીકાશ 
ગ્યાસતેલથી કાંઢી નાંખવી. હમેશા કે।પરેલ જ વાપરવું. 


(ચક્રે નીચે કચરે। ભરાયો! હોય તે કાઢી નાંખવે।, 


મોટા ચક્રના હાથામાં (ઢોલણી) સ્તરના રેસા ભરાયા હેય 
તો ઢોલણુી એના સ્કુ પર જમ થઇ જાય છે અતે રૈ'ટિયો 
ફ્રેરવતાં મુશ્કેલી પડે છે. સકતે ખોલી કચરો! કાઢી નાંખી 
ઢોલણીને ફરતી કરી દેવી, 


મોટી માળ વધારે પડતી તગ હેય તે તે પ્રેમાણુસર 


' કરી દેવી. 


ત્રાકતી ગરેડી આસપાસ રહેલી ચામડાની પટ્ટી (ચમરખી) 
વધારે પડતી જાડી હોય તો 'ત્રાક" ફેર્વામાં સરળતા રફે 
નહિ. ચમરખીને પ્રમાણુસર કરી લેવી. 


(૮) 
(૪) ચક્રો ડગતાં હોય-માળ ઊંતર્‌ી જતી હોય: 


કેટલીક વાર્‌ રે'ટિયે ફેરવતાં ચક્રે ડગમગ થયાં કરતાં હોય 
છે અતે માળ ઊતરી જતી હેય છે. આવુ થાય ત્યારે નીથેનાઃ* ' 
' દોષ તપાસવા અતે દૂર કરવા : 


૧ ચક્રમાં બેસાડેલી નાભિતુ'' કાણું' મોઢુ' થઇ ગયું હોય તો 
નાભિ બદલી નાંખવી. 

ર ચકમેઠકને બોલ્ટ ધસાઇ ગયે હોય તો તે' બદલી નાંખવે।, 

૩ ચક્રબેઠકો ઢીલી પડી ગણ હોય અતે ખસ્મા કરતી હૉય તે 
એની નીચે પે કિંગ મૂકી બ'ધબેસતી કરી દેવી, * 

૪ બોલ્ટ ઢીલા થઇ ગયા હેય તો પેચકસથી બ'ધખેસતા 
કરી દેવા, 


ગ 
નડુ' ઝીણુ' કાંતવા માઠે કપાસ-ર્‌ કૈવાં વાપરશે! ? 


કપાસની જાત પ્રમાણે એમાંથી ઝીણુ' જડુ' ચૂતર ક'તાય 
છે. નબળા કપાસમાંથી ઝીણું કાંતીએ તો સૂતર “અસમાન અતે 
કસ વિનાનું ક'તાય, સારા કપાસમાંથી જડ કાંતીએ તે સૂતર . 
મોંધુ' પડે. કાંતનારે કપાસની' જુદી જુદી જતો અન્તે! તેમાંથી 
ક'તાતા સૂતરતી વિગત જણી લેવી જરૂરી છે. 










કપાસમાં સતર કયા 


રેસાની થી રૂ કેટ આંકતુ 


[સતી નત *. 
કપાસની નત મ 


કરમ કપાસ કયાં થાય છે? 














_સડાનતાઉ.--2.-:28...-સુનક-૦તનન૯૦૦૨૦ુઝતલાત (ઝગાકાતકતઝા---૦૦૦.નઝબપત૯ ઝડ ૦ઝ---ન--અનનાાપલક----અજ અનન... --.----- 





૧[૭'બોડીઆ ૬/૮થી૯/૮૩૩ 2૭1૭૫ સુધી 
રતવસારી એ.એલ૭/૮થી૧ [૩૧ ટકા|[૩૦-૪૦ નવસારી 











એક્‌. ૧૦૨૭ આશપાસ 
ડાસુરેતી ૭/૮થી૧ [૩૧ ટકા1૩૦-૩૨ સુરત જલ્લાના 
કેટલાક ભાગમાં 
૪હિરવણી ૧ -- [૫૦ સુધી 
પદેવકપાસ ૧ ૨૩ [૧૦૦ ,, [મહાર 
દૃવાગડ 1/૮થી૭/; ૩૩ [૨૫ સુધી|ગુજ રાત, કાઠિયા- 
વાડ, વર્‌ાડ 
છલ્લાળિયો ૫/૮થી૬// ૩૭૩ 1૧૦ સુધીઉત્તર ગુજરાત 
૮ ઘોધારી ૪/૮થી૬/ 4 ૪૦ 19૦ સુધીભરૂચ 
દરે।ઝી ૪/ટથી૬/ ; ૨૫ [૧૦ સુધીમષ્ય ગુજરાત 
૧૦[મઠિયે। ૧/૨. | ૨૨ [૧૦ સુધી[કચ્છ કાઠિયાવાડ . 
૧૧ રૂચી દેશી પ/૮થી૬/૮| ૩૨ [૧૦ સુધી ભરૂચ વડે।દરા 
૧૨ વૈરમ નાગપુર -- -- 13૩૦-૩૬] મપ્ય પ્રાંત 
૧૩સિ'ધ સુધાર -- | -- [૪૩-૫૦સિ'ધ 
૧૪જયવ ત -- -- ૩૬-૪૨ 





સામાન્ય રીતે ૧ ઈંચ લાંબા રૈસામાંથી ૩૦--૪૦ આંકતુ 
સૂતર કતાય. ૧/૨ ઇંચના રેસામાંથી ૮-૧૨ આંકનુ કફ તાય. 
૦॥1 ઇંચના રેસામાંથી ૨૦-૨૫ આંકનુ કતાય. રેસા મુલાયમ 
અને બારીક હેય તે। વધું આંકનું ક'તૉય. 


૬૩? 
કાંતવાની ઝડપ 


કાંતનારને ફાંતવાતી ઝડપ વધારવાની હોંશ રહે છે. 
સામાન્ય કાંતનારતી કલાકની ઝડપ. કેટલી હેવી જેઇએે તેતા 
આંકડા અહીં આપ્યા છે. ઝડપ વધારવા માટે કાંતનારે થોડા ' 
વખત માટે તો રોજ ત્રણુથી ચાર કલાક નિયમિત કાંતવુ' 
જેઈએ. એક વખત ઝડપ વધે અતે તે કાયમ રહે એટલે રોજ 
અધા કલાક કાળજીપૂવ"ક કાંતીશું' તો વધેલી ઝડપ જળવાઇ 
રહેશે, હવે કાંતવાતી ઝડપ વધારવા માટે કાંતનારે કેટલાક 
મુદ્દાઓ પ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. 


(૧) ઉત્તમ સ્વચ્છ પૂણી જ વાપરવી, 


(૨) રૈ'ઢિયે! બરાબર ચાલે છે એ તપાસી લેવું. એમાં ત્રાક 
સીધી હોય, માળ લપસતી ન હોય અને રૅ'ટિયો હળવે 
કૂર્તાં મધુર અવાજ કરતે! હોય, 


(૩) કાંતતી વખતે કેકડું' સખત વીંઢાળાતુ' હોય. 
(૪) તાર ઓછા જ તૂટે એની ખાસ કાળજી રાખવી, 
(૫) ખતી શષ્ઠે ત્યાંસુધી ઠંડા પહેરે ફાંતવાતું રાખવું, 


(1) કાંતતી વખતે મોન રાખવુ, 


ગરારાિપલર'-પચાતતમઇ (ર ૩6,:7-#ર૦ા૪૪૧૪૦તામવાઇ, :: ૪ “ધક 


(૭) ધડિયાળ હેય તો કાંતતી વખતે એ પર્‌ નજર રાખતા 
રહેવુ. 


(૮) રજ ૦1 કલાકની ઝંડપ અને કેટલીક વાર' એક કલાકની 
ઝડપ કાઢી એતી નોંધ રાખવી. 


આવી રીતે વ્યવસ્થિત શાંત ચિત્ત કાંતનારતી ઝડપ વધે 
' જ છે એવે અનુભવ છે. 


સામાન્ય ઝડપ આંક પ્રમાણે કેટલી હોવી જેઇએ તે 
ન્નણુવા જેવુ છે : 








કલાકની ઝડપ | : ે કલાકની ઝડપ 
ક ' લાર કિ તારે 

્ કે ર૪ ર૫૬ 

૮ ૭૩૪૯ ર્‌ર્ડ ૨૧૪૯ 
૧૦ ૭૩૪૩ ન્‌ ૨૪૦ 
વરે ૩ર્‌૦ ૩૦ ૨૩૨ 
૧૪ ૭૦૫ ૩ર ૨્જ્૪ 
૧૬ ૨૯૫ ૩૪ ય્‌ ૧૭ 
૧૮ ૨૮૮ ૩૬ ૨૧૧ 
૨૦ ર્‌છ૪ , ૩૮ ન્રે૦્પ 


ટવ ૨૬૪ ૪૦ ૨૦૦ 


-:7 ૦૮ ૮૭ «| /.-૦ 


(૧૨) 
ક. 


ખાદી ક્રિયાઓર્માં ઘટતું પ્રમાણુ 


કપાસ સાફ કરી લોહી રૂતે' પીંજ પૂણી બનાવી કાંતીને 
સ્રતરતી ખાદી વણુાવી ધોવડાવીએ ત્યારે એ પ્રત્યેક ક્રિયામાં 
ક'ધ્તતે કઇ ધટ આવે છે, આ ઘટવું પ્રમાણુ કેટલું હેય છે તે 
સમજી લેવાની જરૂર છે. ધઃનું પ્રમાણુ જે ધ્યાનમાં ન રાખીએ 
તો આપણે ખેદર્કાર રહીએ' છીએ અતે બહુ બગાડ થાય છે. 


ધટ્નુ' પ્રમાણે સામાન્ય રીતે તાચે પ્રમાણે હેય છે, 


કપાસ સડૂઇ : 
ક લેહાઇ ; 

પૌીંક્નધ 

ક તાઇ 

વણુટ 


ધોલાઇ 


રતલે ખે તોલા. 

ખાસ કપ નંહિ. 

ર્તલે એક તોલે। (સાફ રૂની પી''તઇ) 
રતલે એક તોલે! (સામે પૂણી) 

સ્રતરતે પવાયત આપે એટલે વણુવા 
આપેલા સૂતરતી ખાદી થતાં વજનમાં 
રતલે ખે તોલા વધે છે, સૂતર વણુતાં ધટ 
જાય એટલે એક'દરે ફશે। ફરક ન પડે, 
ક્રારી ખાદી.ધોતાં લ'બાધ્માં વીસ વારે 
એક વાર્‌ અને પનામાં ૧થી ર્‌ ઈંચતે 
સકોચ દર વારના પનામાં સામાન્ય રીતે 
થાય છે. 


પ૧ 


(૧૩) 
આ 
સૃતરનો આંક કેમ કાઢવે 


કાંતનાર સૂતર કાંતે છે ત્યારે જંડુ' ઝીણું સૂતર નીકળે છે, 
સતર જડું' ઝીણુ' હોય તેનુ' પ્રમાણુ જણુવા સૂતરતે। આંક 
કહાય છે. ન્નડા સૂતરતેો આંક ઓછે હોય. ઝીણા સૂતરનો 
આંક વધારે આવે. સૂતરતે। આંક કેમ કાઢવે! તેની રીત કાંતનારે 
ણી લેવી જઇએ, સૂતરની લ'બાઇ અને તેના વજન પ્રમાણે 
સામાન્ય રીતે એતો આંફ કઢાય છે. એ લ'બાપ્, અતે વજન 
માટે નીચેનાં કે।ષ્ટક જણી લેવાં જ્નેધ્એ. 


લ બાઇવુ' કેક ન વજનનુ' કેણ્ટક 
૪૪2::૧ તાર ૧૬ આની - ૧ તોલે 

૮૦ તારડ ૧ લરી ૪૦ તોલા : ૧ રતલ 
૮ લરીઃ ૧ આંટી 


આંરઢી : ૬૪૦ તાર્‌ 
આંક ફાઢવાતી ખે રીતો છે,'(૧) જને વધારે આંરી હેય તો 
આંક :: સૂતરતા વજનમાં જેટલી આંટી સમાય તેટલે। આંક 


જ. આંચથી 
અથવા આંક: --- 
ર્તભ 


હ. 


દ 


(૧૪) 


દાખલેઃ આપણુ સૂતર ૧ રતલ થયુ' તેમાં ૨૪ આંટી 
સમાઇ એટલે આંક ૨૪ ' 
ર૪ 
ક 

(૨) બીજી રીતઃ એક આંટી અથવા એથી ઓછા 
તાર હેય તો 


અથવા આંક-- જ. 


તાર્‌ 
વજન આંતીમાં 
દાખલા#$ એક આંટીતુ' વજન સવા તોલે! થયું તે 


આંક-- 


ી ૬૪૦ , 
આંક-- -- - ૩ર્‌ આંક. 
જે ૪૦૦ તારની આંટી થાય અને વજન ૨॥ તોલા હોય 
નૂ ૪૦૦ 


.તો આંક : -* ૧૦ આંક, 
૪૦ 


કાંતનારતે હર વખતે આવા હિસાખો ન કરવા પડે એટલા 
માટે પ્રત્યેક આંકની ૬૪૦ તારની આંટીનું વજન શુ' થાય છે 


તે જાણુવાથી એનો આંક ઝટ નીકળે છે. વજન તોલા અને 
આનીમાં છે. 








આંક | વજન | આંક | વજન | આંક | વજન | આંક | વજન 
૬ [૬-૧૧[। ૧૬ |૨-૮ | ૨૬ [૧-૮1 ૭૬ ! ૧-૨ 
૮ [૫--૦|। ૧૮ [૨-૩1 ૨૮ ૧-૪૭ | ૩૮ | ૧-૧ 

૧૦ [૪--૦ ૨૦ [૨-૦ | ૩૦ [૧-૫ [| ૪૦ | ૧-૦ 

૧૨ [1૩--૫| ૨૨ 1૧-૧૩ | ૩ર [૧-૪ 

૧૪ 1।૨-૧૪| ૨૪ [૧-૧૧| ૩૪ [૧-૩ 


(૧૫) 
ર 


સૃતરને। કસ કેમ કાઢવે। 


સૂતરતી ખરી પારખ એની મજબૃતાઇની છે. સૂતંરતે 
કંસ સારો ન હોય તો વણા।ટમાં બહુ મુશ્કેલી પડે અતે ખાદી 
નબળી થાય. આ માટે સૂતરતે। કસ પારખતાં આવડવું જેઇએ. 
સુતરતે। કલ કાઢવાની ખે રીત છે. સાદી રીત અને શાસ્ત્રીય 
રીત. બન્તે રીતો અહીં આપી છે : 


૧, કંસ કાટવાતી સામાન્ય રીત : 

આંરીતે ખોલી બે ચાર્‌ તારતે હાથમાં લઇ હળવે હાથે 
તાણી જેવુ'. દીસુ' સતર તરત તૂટી જશે, સૂતર મજબૃત હશે 
તો સૂતર્‌ તૂટતાં વાર લાગશે અતે વૂટશે ત્યારે “ફટ' અવાજ થશે, 


૨. શાગજ્નીય રીત: 


(૧) આંટીતે। પ્રથમ કસ-ત્રાજ્યું 
આંક કાહ્વે।, 








(૨) એમાંથી એક 
ફૂટ પેરે ૬ તાર્‌ 
વીંટવા અતે 
એતી લટ ઉતા- 
રી લેવી. 


(૧૬) 


લટ વી'ટવાને। તાર્‌ લેતી વખતે લટતા બન્તે છેડા છૂટા 
મૂકાઇ જવા ન ભેઇએ, લટ પૂરી કરતી વખતે બન્ને છેડાને 
વળ આપી બરાબર જેડી લટ હેઠળ દબાવી દેવાની જરૂર છે, 
આમ નહિ થાય તો કસ માટરે લટ ખે'ચતી વખતે સાંધમાંથી પ્રથમ 
તાર્‌ તૂટશે અતે કસ ઓછે ઉતરશે, 

(સ) એ લટતે કસનાં ત્રાજવાં પરની દાંડીનદજ હક પર્‌ 
ટાંગી નીચે બીજા જ્ઞ હુક પર્‌ ભેરવવી, 

(૪) દાંડીનાં શ હુક ટાંગેલી ઘ પેટીમાં જુદાં જુદાં મોટાં 
અતે પછી નાનાં વજન મૂકતાં જનુ. 

(આ સારૂ એક તોલાના ૪૦ ઘી ૫૦ વજન કરાવી મૂકવાં.) 

(૫) છેવટનુ' વજન મૂકતાં લટ વૂટે કે પેરીમાંના બધા 
વજનતતે। સરવાળે ફરવા, એમાં અગાઉથી કરી મૂકેલા પેંટીના 
વજનને ઉમેરવું. એક'દર્‌ થતું વજત તોડતાર વજન ગણાશે, 
ગણુત્રી તોલામાં કર્‌વી, 

(૬) કસના કોઠામાં જેઇ તોડતાર વજનથી કેટલા ટકા 
કસ થાય છે તે જણી લેવો, વધુ ચોકસાઇ માટે એક આંટીમાંથી 
ત્રણુ ચાર વારે કસ કાઢવો! અને સરેરાશ કસ પછી ગણુવો, - 
દાખલે।:--આંટીને। આંક ૨૦ 

તોડતાર વજન ૧૫૦ તોલા 
કસ €૦ અતે ૮૦ વચ્ચે એટલે લગભગ ૮૩ ટકા. 
સતરતે। કસ કાઢવાતે। કોઠો અહી' આપ્યો છે, 




































૩૪૪ | $૩૬ જ! 


















“૧ ૪૩૨ 'ર૪૬ં 

..6'2) .! ૩૫૧ [૩૧.૨ [૨૭૩ |-₹૩૪:(૧૯૫ 

૧9 . [.22૨૪ | ૨૯૨ [ રે૫૯).ડેવેછ । ૧૯૪૩.૧૬ ર /, ૩૦ : 
વૃર્‌ ૨૩૮૨૧૧ ૧૮૫ ૧૫૮/.૧૨૨-[૧€5 | | 

૨૧૧ ૧૪૦ 'ધૂ૧૪ ૯ 

૧૬ ૧૯૪ ૧3૩,૦ ૧૦૮ 

૧૮ [૧૯૫ ૧૭૬ 1૧4૧૭૬૭૮!" 

ર૦ [૧૮૦ [૧૬૨ ૧૦૮[.૯૦ 

ક્ષે - ૧૫૪૧ ૧૦૭.૮૬ |' ૬'« 

ક , ૯૫. «9. 

રક 11૧૫૦ [13૫ ૧૨૦ ૧૦૫, ૯૦... ૭૫ 

₹૮ [૧૩૮1૧૨૪૧૧૦ ૯૭ ૮૩.૬૯ ૫૫|. 
૧૩૨ ૧૧૯ ૧૦૬ હર ૪૯ ૬૬ 

૩૨ “ ૧ર! ૧૧% 1૧૦૩ | ૯૦ છછ]. ૬૪: 

૩૪ [૧૨૫૧૧૩ ।૧૦૦। ૮૮| ૭૫|। ૬૩| પ 

૩3૬ [૧૨૨ [જજન “છટ .* ૮મ1:-છડઃ!। “દવ! હં 

૩૮ [૧૧૯।૧૦છ| ૯૫। ૮૩, ૭૧।| $૦ 

૪૦ [૧૧૭[૧૦૫/,::6૪-*' ૮૨.1 ૭૪૦ પ 


ના 
(૫૭ 
ન ક. ૭૦ 6 . ક 


ડી સમાનતા કેમ યી 


સૂતરની મજબૂતાઇના' જેટલું જ દ સૂતરતી સમાન- 
તારનું છે. એકસરખું સ્તર કાંતીયે તો વણુકરને મુશ્કેલી ન પડે 
અને ખાદી સુ'દર્‌ અતે ટકાઉ થાય, પરતુ ચ્‌તરની સમાનતા 
કાઢવાની શાર્્રીય રીત બહુ અધરી છે. કારણુ કે એમાં બહુ જ 
નાજુક ત્રાજવાં નેધ્એ. આ રીત જાણી તો લેવી જઇએ. 
શત્તરતી સમાનતા અ'દાજે પારખવાની બીજી સરળ રીત પણુ છે. 
' અહીં બન્ને રીતો આપી છે. 


સમાનતા રે સરળ, રીત : 


સગવડે પડે'એટલુ શું કાળુ પાટિયુ' લેવુ”. એ પર ૧૦-૧૨ 
તાર છૂટા છૂટા વીંટાળવા, એ તાર જાડા પાતળા હશે તો. તરત 
દેખાઇ આવશે. ૧૦-૧૨ તારમાં વધારે તાર સમાન હરો તે। 
એમ માનવુ' કે ચૂતરતી સમોતતા ૫૦ ટકા ઉપર હશે, વધારે 

તાર્‌ અસમાન હૉય તો સમાનતા ૫૦ ટકાધી .ઓંછી હોય, 


સૃતરની સમાનતા કા્વાની શાજય રીતઃ 


૧, એકખુઢ પર દુ તાર્‌. મિ ર 
૨# એવી ૪ લટો એક જ આંટીમાંથી બનાવવી, 


હ 
૩. આ પ્રત્યેક લટનેા જંક કાઢવો, 
જ, છલટતો સરેરાશ આંક કાવો. 
' પુ. સાથી વધારે. માંકમાંથી સાથી એછે આંક આદ 
“કરી તફાવત તાંધી રાખવો. 
દ નીચેના કોષ્ટક મેમાણે હવે સમાનતાના ટકરા કાઢવા, 
૧૦૦ »( તફાવત 
સરેરાશ આંક 
દાખલે। : ' એક આંટીની છ છ તારની છ લટીના આંક 
“૧૬, ૧૮, ૨૦, ૧૪, ૧૨, ૨ર છે.. 
સરેરાશ આંક ણ સર 2 


સંમાનતા -:, ૧૦૦ - 


સાથી વધારે આંક રર 





”9 ઓછે 97 ૧ર્‌ 
તફાવત ડડ ૧૦ 
સમાતંતા : 1૧૦૦ મે. -: ૧૦૦-૫૭૩ 
ન્ડ ૪ંછ ટકા, 


પો નઃ 
હિ 


(0 
ઈ ડફ 1... :: 
_શૂતરની પરીક્ષા” 


આપણે સૂતર તો કાંલીએ છીએ.. પ્રત પલાક ઉત 
નારાતે ખ્યાલ નથી હેતો કે એ સૂતર્‌ એટલા માટે ફ'તાય છે 
- કે! એની ખાદી ષણુંવાતી હોય છે! વણુકર સરળતાથી એ ખાદી 
વણી દે અને વણેલી “ ખાદી ટકાઉ નીવડે એ વ્સ્ધુ. ધ્યાનમાં 
રાખીતે જ આપણે"સૂતર  કાંતથું' જેણએ, આ માટે સારૂ, 
નબળુ સતર પારખવાની આવડત દરેક કાંતનારે મેળવી લેવી 
જેંઇએ. સૂતર સારૂ' છે કે નબળુ છે એને-પારખવા માટે 
| નીચેના મુદ્દાઓ પ્રયાનમાં લેત્રા જેઇએ : 
ર્‌ ન 
૧. ચ્તરતો આંક કાઢવો, * 
૨. », કંસ જેવે. જ 
૩, સૂતરતી સમાનતા જેવી, 
૪* સૂતર્‌માં ધૂટીએ ન હોય તે જેવી (જૂએ પાતુ' ર૬), 
૫* સૂતર સ્વચ્છ હેય-ર્‌૭ડાં ન હેોય-કીગી કેચરે। ન 
હોય-મેલું ન હોય. 
દ, સૂતર્‌ કૂકારેલુ હોય, 


છ* સૂતરમાં રિયતિસ્યાપકતા હોય. જરા ખે'ચાય કરે 
ર ક્‌ 
તો યે તૂટે નહિ. 


ન 


ઉ 


અ જ 


૧૦. 


(33) 


સૂતરતી આંટીમાં બરાબર :૬૪૦ તાર: હોથ "અંળે' 
એની વીશીએ લીએ મે. 'રીતે . ભાંધેસી 
“શહોય.. '# દ ડી ર, સ 


આંટી બરાભર ર વોમેલી હોય. 


તૂટેલ! તારની સાંધઃ બરાબર. કરેલી ફોમ 


સતર્ને ઝુણુક્રમ : 


સૂતરતની પરીક્ઞા બરાબર યા પુછી ચૂતરના ગુણુ પ્રમાણે 
એના ગુણુક્રમ આપી શકાય, ર 


પ્રથમ પ પેકિતતુ. સુતર : 


? રી 
જ. 


$': 4૯ 6 ડુ 


ન! ક્રમ૭૦ ની ઉપર પ 


સૂતરની સમાનતા બહુ સારી હેય ' “તડા પાતળા” 


તાર ભાગ્યેજ હોય,.: એકસરખુ' કતાયેલું' #હોય. 


એક આંટી તો આવી હોય જ. બીજી બધી આંરી- 


ઓમાં પણુ સરખાપણુ હોય. - 7; . 


બિલકુલ ધૂ'ટી ન હોય, - ' 
બિલકુલ સ્વચ્છ હોય., ર્‌'છડાં-કીટી-મેલ ન હેય. 


બરાબર બાંધેલી લટટતી ૬૪૦ તારતી વ્યવસ્થિત 


આંટી વાળેલી હોય-સાંધ પણુ બરાબર. હોય. 


(૨૨) 


બીજી પ'કિતનુ' સૂત૨ : ' 

* ૧, કસ.૬૦-૭૦૬ વભમાં હેય. 
૨. સમાનતા એઈઇછી હોય, જાડા પાતળા તાર હોય. 
૩, એક આંટીમાં ૫ થી વધુ,ધૂ'ટી ત હોમ. 

૪. રૂ'૭ડાં-કીટી-મેલ હેય, 
પ. વ્યવસ્થિત આંટી ત હોય. સાંધ* બરાબર ન હોય. 
પ'કિતતુ' સૂતર : 

(૦ થી એહે કસ હોય, 

પ થી વધુ ધૂ'ટી હેવ. 

જાડા પાતળા તાર ધણુ હોય. 

બહુ અસ્વચ્છ-રૂ'૭ડાં અને કીઢીવાળુ' હોય. 

હંગધડા વિનાની અવ્યવસ્થિત આંટી હોય. સાંધ 

ખોટી હોય. 
સૂતરની ગુહ્કપાત : ' 

૧, પ્રથમ પકિતના સૂતરતી પૂરી ક'તાઇ અથવા કિંમત 
, ઓપવી, 

ર, બીજી પ'કિતના સતરમાં રૂપીએ એક આનાથી ત્રણુ 
આતા સુંધી ગૃણુકપાત કરવી, 

૩* ત્રીજી પ'કિતના સતર્‌માં પહેલીવાર રૂપીએ ખેથી 
છ આના ગુણુકપાત કરવી, ફરી એવુ' આવે તો 
*પૂણીની કિમતે સૃતર્‌ ખરીદવું. ત્રીજી વાર્‌: પણુ 
એવુ' જ આવે તો તે ત રવીકાર્વુ. - 


ત્રીજી 


ક ડડ જ 


(૨૩) - 
જક ર 2: 
' ગૃતર સુધારવું કેમ? * 
કાંતનારનું ચૂતર સાર્‌ નથી આતતુ' ત્યારે એ નિરાશ 


યઇ જાય છે. કાંતતારતે જો ધીરજ હશે તો ચૂતર્‌ સારૂ કમ 
ઝંતવુ' એતો! અભ્યાસ એ ચીવટથી કરશે. 


શરૂઆતમાં જ કાંતનારાએ ઝીણુ' કાંતવા તરકે કે ઝડપ *_ 
વધારવા તરક પ્રથમ ધ્યાત ન આપવુ. નીચેના કમ પ્રમાણે 
સૂતર સુધારતા જવું.. 
૧. સૂતર્‌ વળદ્દાર-મજબૂતુ જ એની પ્રથમ કોળજી 
રાખવી, 


. ૨. ત્યાર પછી સતર એફસરખુ' આવે તેતી કાળજ _ 
રાખવી. - 


૩. વળદાર અતે સમાન સૂતર આવવા માંડે: એટલે 
| _.ઝડપ વધારવાની પ્સિશ કરવી. 


૪... _છેવરે ઝીણું કાંતવા પ્રયાસ કરવો, 
સારૂ સૂતર કાંતવા સાટે પ્રાથષિક જરૂરિયાતો : અ 


જ સ્વચ્છ, બરાબર પીંજાયેલી, સારી રીતે વાળેલી, 
 પડ્ડીકામાં, વ્યવસ્થિત રીતે બાંધેલી અને કાંતતી : ' 


ન 


3, 


. (૪). 


વખતે જરૂર પડ॥્ી“%! પડીકામાંથી બહાર કાઢેલી 
પૂણી કાંતવી, ર 


ર્‌'સિયો.શોરે હોમ? બ્રાં ઇડ ન હોય. માળ 


. પ્રમાણુસર્‌ તગ હો[હ્, ચમરખી , વિગેરેમાં બરાબર 
કોપરેલ પૂયુ' ' હોય, રેટ્ડિ હળવો। ફરતો હેાય.. . 


કાંતનારને ર'હિયામાં પૂરી શ્ર પમ: ઝત્સાહઃ અને 
પ્રેમથી તે કાંતતો હેય. એ વેઠે ન ઉતારતો! હોય. 


: સજ નિયમિત કાંતવાંની હિ યૂ! 


5 1” 


 કાંતતી વખતે એકાંમ્રતો જળવાય, 


કંતવાંતે સમય ઠંડા લા હેય.“ 


સૂતર મંજભૂત કેમ કાંતવું: . * બુ 


૧.: 


, હોય, 


ખ્‌ 
9” : 


પૂણી. ઝાલતારના . હાથની! ઓમળીઓમી ભમ 
દાબ તાર તીકળતી વખતે યેર/થતે પ્રમાણુસર. 


જ ન કૃ 
#ગં જ મે 


કે 


ચપરીના દાખમાંથી છૂટતાં' સોશળી'ગસિ-ગેટલે _ રુ 
પૃણીને ઉચે લપ જવાની ગિ અંગેઃચકની માળ 


વડે ત્રાફતે અપાતી ગતિતુંમાણ્‌ બરાબર, જળવાય, 


પી ર વળ કાંતતી પે મ મી રે 
મે શેતેઃ ત્રાકની'” ગતિ અર્ત પ ખીકળતા 
:તારતીઃ ગતિનું પરેમાણુ 'જળવવુ:*' 


(૨૫) 


જ. 'કાંતતાં તાર્‌ તૂટે તો (રબર સાંધ કરવી, વણકરો 
સાંધ કરે છે એવી સાંધ કરતાં શીખી લેવું. * 


૫, સતર્‌ મજબૂત કતાય છે એની પારખ એ છે કેઃ 


(શ) તાર ખે'ચવાની;શરૂઆતથી તે તાર પૂરે! થાય 
ત્યાં સુધી ત્રાકતી અણી, કરેરાટી ખોલાવી 
(સતરતે ત્રાકતી અણીના. ધસારાને।) આંટા 
ફૂરે તેના અવાજ આવે છે, આવે અવાજ 
કાંતતી વખતે ન થાય તો મજબૂતાણં ઓછી 
છે એમ સમજવુ. 


(૧) કેકડું કઠેણુ વીંટઢાળેલું રહે છે. સૃતર્‌ કાચુ 
હશે તો પોચુ' વીંટાળાશે. 


(જ) ફાળકા ઉપર્‌ તાર ઉતારતાં મજબૂત સૃતર્‌ 
' સખત વીંટાળાશૈ-વૃટશે નહિ, 


(૬) અવારનવાર કસ કાઢતા રહી તે|ંધ કરવી. 
તૃતર્‌ સમાન કેમ કાતવુ' : 
૧, ચપટીતા દાબતુ' પ્રમાણુ-એમાંથી નીકળતા તારની 


ગતિ અને ત્રાકતી ગતિ-એ ત્રણુનું' યોગ્ય પ્રમાણુ 
જળવતાં આવડે તો] સતર એકસરખું ક'તાશે. 


(૨૬). 


, . ૨. .ચૃતર્‌ શ્રખુ. કતાય બોની, ખબર પડતી રહે એટલા 

* સાોઢતે.કાંતતી.વગતે'ત્રાકની બાજુમાં - ખાદીનો કાળે। 

હુકડો કતાત],તાર તીચે રાખવો. એથી આંખને 

' પણુ એછે શ્રમ પડશે, કાંતેલા સતરતા ૯-૧૦ 

તાર એક તાતા ફા(ઉ॥ (પાટીયા પર્‌ છૂટા છૂટ 

વીંઢાળવા. શમાં, અસમાતઃ તાર્‌,*દ૨ વખતે ઓછા 
થતા #ય એની કાળજી રાખવી, 


સૂતરમાં ધૂ'ટી ન રહે.એ રીતે કેમ કાંતવું ? 


૧, કાંત્યા પછી વળ ન આપવે।, એ રીતે વળ આપત 
ધૂ'ટી પડે છે*. 


ર્‌.' કોકડું સખત ્વીટાળતુ 


૩* ફ્‌ાળકા પર સતર ઉતારતી વખતે આંગળીમાંથી 
તાર સખત રીતે પસાર થાય એ રીતે સતર વીં2ાઃ 
ળવુ' અને રહી, ગયેલી ઘૂ રીતે ખોલી નાંખવી. 


સ્વચ્છ સૂતર કેમ કાંતવુ' ? 


૧. કીરી વગરતી સ્વચ્છ પૂણી વાપરવી, સ્વચ્છ હાથે 
કાંતવુ . 


ર. કાંતતાં ર્‌ ૭ડાં-કીટીન્કર્તર્‌ રહે તે તરત કાઢી નાંખવાં. 


૩ 


(સછ) 


૪ 


સ્વચ્છ હાથેવ્ફાળક સર. સૂતર ઉતારતાં " સ ગપેલાં 
રૂ્‌છડાં-કીટી-કસ્તર્‌ દૂર કરી દેવાં. 


સ્થિતિસ્થાપકતા કેમ આવે ? 


૧. 


૨, 


ચપટીને। દાળ, ત્રાકની ગતિ અને નીકળતા તારની 


' ગતિનાં પ્રમાણુ જળવાશે તે સ્થિતિસ્થાપકતદ રહેશે, 


એટલે કે સતરના તારમાં ખે'ચલાં લચક રહેશે. 


સતરતૈ વંળ કાંત્યાં પંછી ન આંપવી. 


વ્યવસ્થિત આંટી કેમ કચ્વી ? 


૧. 


રે. 


એ 'શી-એ' રી તારની લટ ધવા આઠં લટના 
૬૪૦ તાર્‌ પૂરા ગણી લટના જોગને આંમળે દ 
દેવો. ગાંઠ ન માંર્‌્વાં. જગતી રારી 'કે'તાયલા 
સતરતે બેવડીને બનાવવી. જડી દેરી ન વાપરવી. 
“આંડીમા બન્ને છેડાઃ બરાબર છૂટા રાખી આંટી પર્‌ 
વીંટાળી મૂકવા. સારૂ' સંતર હેય તો ૧૬૦ તારની 
એક એવી ૪ લટ' રાખવી. 


આંટીને ફં કારી છાંયડામાં સૂકવવી. ચોમાસામાં 
વરસાદ હેય તો ફૂ'કારવુ' નહિ. 


૩. સુકાઇ ગયેલી! કિ ઉતારી વ્યવરિથિત વાળી 


હ * 


દ વ્યવ 





(૨૯) 
સતરની વ્યવસ્થિત તૉંધ કેમ શસ્ખંથી : 


ક 


ઈ 


૧. રેજ ક'તાતા સતર્‌ના તાર અથવા કેટલી લટ કાંતી 
તે તારીખવાર નોંધવી, "ભતી શકે તો ર।જ કાંત- 
વામાં અપાતો સમય પણુ તૉંધવે.. 


૨. દર મહિને ક'તાયલા સતરનીઃ' તાંધ નીચે. પ્રમાણે 


રાખવી: કટ 
' માસ-આંરી-વજન-આંક-ફસ-સમાનતા-ધૂ'ટી 
સ્વચ્છતા, 


સ ઇર | “1, 
૩, આંક, કસ અતે ઝંડપમાં પ્રમાતિ કરવા ત્રણે વરતુ- 
એની તારીખવાર પ્રગતિનાંધ રાખવી. 
૪* સૃતર્‌ની આંટીનાં પડીકાંએ પર્‌ નીચેની વિગતો 
લખવી: 
“દત કાંતનાર-માસ-આંટી-લજન-આંક-કસ-ઝડપ 
રૂની જત, ુ 





(૨૯) 
; ૧૦ : 
કાંતનારની કમાણી 


આપણે જાણીએ છીએ કે ભ'ડારમાં વેચાતી ખાદી મોંઘી 
હૉય છે. એ ખાદીને। ભાવ કેમ તીકળે એની સમજ આગળ 
આપી છે, કાંતતારે એટલુ' 'યાદ રાખવુ' કે ખાદીક્રિયાઓમાં 
સોથી વધારે મજૂરી કાંતવાની ક્રિયામાં આપવી પડે છે. આમ 
છતાં એ મજૂરી જીવનનિર્વાહની દૃષ્ટિએ હજી બહુ જ ઓછી 
હોય છે. કાંતનાર રોજ ૮ કલાક કાંતે તો ઓછામાં એછા 
રૂ. ૦-૩-૦ એતે મળી રહે એ ધેરણુ ધ્યાનમાં રાખી જુદા જુદા 
આંક માટે ૪૦ તોલાના રતલની ક'તાઇ અહો ગણી છે. ક'તાળતે 
એ કોઠો અહીં . આપ્યો છે, કાંતનાર એ કોઠામાંથી ગણત્રી 
કરીલે કે જે આંકતનુ' સૂતર્‌ પોતે કાંતે છે એમાં એતી' મજૂરી 
રતલ સૂતર મારે શુ' થાય. આપણાં ગામડાંએમાં ગરીબાઇ 
એટલી બધી છે કે એટલી એઓછી મજૂરી માટે પણુ સેકડે। 
ગરીખે। દૂર દૂરથી ખાદીકેન્દ્રોમાં આવી કાંતેલુ' સૂતર આપી જઇ 
એટલી ઓછી 'મજૂરી પણુ લઇ જાય છે. 





ત 


હ 





૪૦ તોલા 





(૩૪) 


ક તાઇના ભાવનો કોઠો-- 


2૦ તોલા 





જ્સલિકાન્ન --અ9-:બલ-૮ર૦૦,ન૦૯૧૪નઝ-નસઝ૯સઝઝનડ-૦ન૭૦૦૪--૦૦-૦૦૦-૨૦૭૯નન. ૯.૭ નજ.--૦૭-_.--..ન્‍૦-૦-__ ૦ર. 


૮૦-૫-૬૬ 
૧૦।૦-૭-૦ 
૧૨।૦-૯-૦ 
૧૪1૦-૧૧૦૦ 
૧૬[૦*૧13૩-૦ 
૧૮૦-૧૫૦૦ 
૨૦[૧-૧-૬ 
૨૨।૧-૪-૦ 


ર૪[૧-૬-૬ 


' ૨૬[૧-૯-૦ 
૨૮।૧-૧૨-૦ 
૩૦ [૧-૧૫-૦ 
૩ર્‌ [૨-૨-૦ 
૩૪।૨-૫-૬ 
૩૬ [જ%--૯-૦ 
, ૩૮૨-૧૨-૬ 


૪૦ [૩-૦-૦૦ 





૦-૩-૧૦[11૦-ર૨-૯ 
૦-૫-૩ ૦-૩-૬ 
૦-૬-૯ [૦-૪-$ 
૦-૮-૩ [૦-પ૫-૬ 
૦-૬૯-૯ ૦-૬- 
૦-૧૧-૩ ૦-૪-૬ 


૦-૧૩-૧।।૦-૮-૯ 
૦-૧૫-૦ 
1-૦-૧૦1।।૦-૧૧ન્‍3 
૧-ર-૯ ૦-૧૨-૬ 
પ૦: 9*4૪*9 
૧-૭-૩ [૦-૧૫-૬ 


૦-૧૦-૦૦ 


૧-૯-૬ [૧-૧-૦ 


૧ન૧૨-૧।[૧-૨ર-૯ 
૧-૧૪-૯ [૧-૪-૬ 
૨-૧-૪1[૧-૬-૩ 
ટ-૪-૦ [૧-૮-૦ 


ર૦ તોલા 


ય 











૧૦ તોલા|૯ તોલા | ૮ તોલા 
૦-“૧.-છા|૦-૧-૩ [૦-૧૧-૧ 
૦-૧-૯ ૦-૧-૬।।૦-૧-૪॥ 
૦-૨૧-૩ [૦-૨-૦ [૦-1૧-છ૯છા * 
૦-ર-૯ 1ન્‍-રં-પા|૦-રં-૨। 


૦-૩-૩૩ [૦-ર૨-૯ [૦૫૨-૬11 
૦-૩૦-૯ [૦-૩-૪1૦--૩-૦ 
૦-૪-૪।।|[૦-૩-૧૧।।૦-૩-૬ 
૦"--૫-૦ ૦-૪-૬ ૦-૩૪-૦ 
૦-૫-છા[૦-૫-ના।|[૦-૪-૬ 


૦-૬-૩ [૦-૫-છા1।1૦-૫-૦ 
૦-૪૭-૦ |૦-૬$-૩ડા1|૦-૫-૭ 
૦-૪-હ [૦-૬-૧૧।।।[૦-૬-૨। 
૦-૮-૬ [2-9--9111૦-૬-૯ 


૦-૯-૪॥1[૦-૮-પા!૦-છ-૬ 
૦-૧૦-૩ [૦-૯*“૨1૧1૦--૮-વે 
૦-૧૧-૧।।।૦-૧૦-૦ [૦-૮-૧૦11 
૦-૧૨-૦ 


૦-૧૦-૯।।[૦-૯-9 





(3૧) 
ર્‌. ૦-૩-૦ ધેોરણુ, 


7- 
. 








9 તોલા ૬ તાલા|પ તોલા [૪ તોલા | ૩ , રલ સેવ તોલા' [૧ તેલો 


શકતા ઝાલરી ૦ઝડરતાલા૦-૦ન૯. તડાકા: ................ન. 


-૦-1૧11૦-૦-૧1૦[૦-૦-૮| ૦-૦-૬11|૦--૦-૫ [૦-૦-૩૩ [૦-૦-૧1 
-૧-૨1૦-૧૦૦1[|૦-૦-૧૦1[[૦-૦-૮ [૦-૦-૬1[૦-૦-૪ [૦-૦-ર્‌ 
ન્બ્૧ૃ-19 [૦--૧1-૪[૦-1૧-૧1।11૦-૦-૧૦।।11૦ -૦-૮ [૦-૦-૫ા |૦-૦-૨1 
-૧-11 ૦-૧-૮૦-૧-૪।॥1૦-૧-૧ [૦-૦-૯1।।૦-૦-૬11|૦-૦--૩। 
-૨-૩ [૨-૧-૧૧।|૦-૧-૭ા!૦-૧-૭।૦-૦-૧૧।,૦-૯-૭॥॥૦-૦-૩॥। 
-ર્‌-છા[૦-૨-૩[૦-૧-૧૦।[।૦-૧-૬ [૦-૧-૧1।૦૦-૦-૯ [૦-૦-૪॥ 
-૩-૦।॥11૦-૨-૭ા[[૦-૨-૨। |[૦-૧-૯ [૦-૧-૩।।[--૦-૧૦1॥11૦-૦-૫ 
-૩-૬ [૦-૩--૨|[૨-૨-૬ [૦-૨-૦ [૨૬-૧-૬ [૦-૧૧-૦ [૦--૦-૬ 
-૩-૧૧॥।૦-૩-૪1।[૦-૨-૯।1 [૦-૨-૩૩ (૦-૧-૮। [૦-૧-૧૬॥[૦-૦-૬॥1। 
-૪-ર૪॥|૦-૩-૯|૦-૩-૧।11૦-૨-૬ [૦-1-૧૦।11૦-૧-૩ |૦-૦-૭।। 
-૪-૧બા।।૦-૪-૨।॥[૦-૩-૬ [૦-૨-૯॥1૦-૨-૧ [૦-૧-૪।1૦-૦-૮ા 
-૫-પ૫ [૨-૪-૭11[૦-૩-૧૦।1|૦-૩-૧ [૦*૨-૩1।।1૦-૧-૬111૦-૦-૯ 
-૫-૧૧।।૦-૫-૧[૦-૪-૩ [૦-૩-૪11।[૦-૨-૬11|[૦-૧-૮। ૦-૦-૧૦ 
-૬-૪ [૦-૫-છા।૦-૪-૮।[૦-૩-૯ [૦-૨-૯ા।૦-૧-૧૦॥।૦-૦-૧૧ 
-છ-ર [૦-$-૧1]૦-૫-૧।।[૦-૪-૧ [૦-૩-૦।।1૦-૨-૦।।[[૦-૦-૦। 
-છ-લહા [૦-૬-૮[૦-૫-૬1111૦-૪-૫[૦-૩-૪ ૦-૨-૨।|૦૪૦-૧। 
“-૮-૪।[૦-૪-૨।[૦-૬-૦ [૦-૪-૯ા॥1૦--૩-૭ [૦-૨૦-૪ 1૦-૦-૨। 


ભાદા મતા ણાસાઇમાાતામતતાયાાતમમાણઇનાત (ઘાત ળમા 


ક" 
1 


(૩૨) : 
ર 
રે; પૂણી, મૃતર, ખાદીના ભાવ કેમ નીકળે! 


કાંતનારતે એવી જિજ્ઞાસા રહે છે કે ખાદીના જુદી જુદી 
ક્રિયાના પ્રસંગે રૂ, પૂણી, સૂતર અતે' ખાદીના ભાવ કેમ 
નીકળે છે. અહોં.જે હિસાબો! આપ્યા છે એમાં સામાન્ય રીતે 
ગુજરાતના સ નતેગે ધ્યાનમાં લઇ ગણત્રી કરી છે, 


(૨) કપાસમાંથી થતા રૂના ભાવ : 


કપાસ ખેતરમાંથી આવે ત્યારે એમાં રૂ તેમજ કપાસિયા 
હોય છે. કપાસ લે।દીતે રૂ-કપાસિયા છૂટાં કરાય છે. સામાન્ય 
રીતે કપાસમાંથી ત્રીક્ન ભાગનું રૂ નીકળે છે અતે ખે ભાગ 
કપાસિયા તીકળે છે. કપાસની જત પ્રેમાણે રૂના ઉતારના 
ટકામાં ફેર રહે છે, (જૂએ પ્રેકરણુ ર.) કપાસમાંથી સ્વચ્છ . 
ર્‌ તૈયાર કરવા માટે પ્રથમ કપાસતે સાફ કરી, તેવા સાફ કપાસને 
કાળજીપૂવ'ક લેહઢવામાં આવે છે. રૂતો ભાવ કાઢતી વખતે 
કપાસના ચાલુ ભાવમાં કપાસસફાઇતા ભાવ ઉમેરી એમાં 
લેહઢાઇતી મજૂરી ગણી કપાસિયાતી કીમત બાદ કરવી ;પડૅ છે. 
પછી જે રૂ રહે છે તેતી કિંમત નીકળે છે. 


મણુ કપાસને સાફ કરીએ તે મણે ૨ રતલ ધટ જતાં 
“ ૩૮ રતલ સાક્‌ કપાસ રહે છે. 


(૩૩) 


કપાસ લેતાં ૩૮ રતલ કપાસમાંથી અ'દાજે ર૫ રતલ 
કપાસિયા નીકળે અને ૧૩ રતલ રૂ નીકળે. 


હવે એતે। હિસાબ આ પ્રમાણું તીકળે : 





એક મણુ કપાસના કા **૦ પૅ-૦-૦ 
કપાસસફાઇ ૧ મણુની ...” કક ૦-૧૦-૦૦ 
૩૮ રતલ સાફે કપાસની લે[હાઇ **ક 9૦-૬૬-૦ 
૬-૦૦-૦ 

બાદ: રપ રતલ કપાસિયાતી કિમત રૂપિયે 
મણુ પ્રમાશે ફર. . *૬૦_ ૦€"*૧૦-૦ 
૧૩ રતલ સ્વચ્છ રૂની કિંમત _ *** પૅ-૬-૦ 
રતલ રૂની કિમત રટ ઇફ. ૦ 

(૨) રતલ પૂણીતા ભાવ : 

રૂ રતલ એકના (ગાંસડીના રના) *** ૦-૫-૦ 
પોૉજાદ્ ધટ ... ર **ક ૦૦-૦-૬ 
પોંનઇ પૂણી યા મણુ મજૂરી **ક ૦-૩-૦ 
કાગળ દોરી ,.. ફે **મ 9૦-૦-૩ 
ધસારો ર ૦૦ “ *૦ર 9-૦-૬ 
વ્યવસ્થા ખચ ... કા **૦. ૦-૦-૯ 


રતલ પૂણીની ફ્રિમત રિ ક ૦-૧૦-૦ 


સૂતરના ભાવ (૪૦ તોલાના ર્તલના) 
(ગુજરાત ચરખા સ'ધે ઠરાવેલા, ૧૯૪૧) 


પૃણીના ભાવ અતે કાંતવાતી મળરી પરથી ક'તાયૈલા 
સૂંતરના ભાવ ની થાય છે. અહીં એને કોઠો આપ્યે! છે : 







* પૂણીતે। ભાવ ગણુતી વેળા પીંજાઇક'તાઇતી ધટ ગણી લેવાઇ છે, 





૦-૪૪-૦ 


ક તાઇ 
મજૂરી 


દ ૦-૧૨-૦ ૦--૮-૦ 

હ ૦-૧૩-૦ ૦---૮-૦ ૦-૫-૬ 
૧૦ 9૦-૧૫-૦ ૦-૮૦-૦ ૦-૭-૦ 
૧૨ ૧-૧૧-૦ ૦ આણ 7... () ૦-૯૯-૦ 
૧૪ | ૫-૩૩-૦ બુકન્છ ૦-૧૧-૦ 
૧૬ ૧-૫૦-૦ ૦-૧૦-૦ 6-૧૩-૦ 
૧૮ ૧-૯-૦ ૦-૧૦-૦ “1 ૦-૧૫-૦ 
૨૦ | ૧-૧૧-૬ ૦-૧૦-૦ 1૧-૧-$ 
૨૨ | ૧-1૪-૦ ૦-૧૦-૦ ૧-૪-૦ 
ર૪ | ૨-૦-૬ ૦-૧૦-૦ દ મડા 
રદ ૨--૩--૦ 0-૧૦-૦ ૧-૯-૦ 
ર૮ [૨-૬-૦૦ ૦-૧૦-૦ | ૧-૧૨-૦ 
૩3૦ | ૨-૯-૦ ૦-૧૨-૦ ૧-૧૫-૦ 
૩૨ | ૨-૧૨-૦ | ૦-૧૦-4 | ર્‌-૨-૦ 
૩૪ | ૨-૧૫-૬ ૦-૧૦-૦ ર્-૫-૬ 
કુદ | ૩-૩- ૦-૧૦-૦ ટે 
૭૩૮ | ૩-૬-૬ ૦-૧૦-૦ ૨-૧૨-૬ 
૪૦ ૭-૧૦-૦ ૮-૧૦-૦ ૩--૦-*૦ 








(3૫) 
ખાદીના ભાવ કેમ નીકળે ?. 
આંક ર૦ . વાર્‌ ૨૦ - પતે।પુ૦' 


૧ સૂતરકિમત વજત ૬-૧૫-૦ ભાવ ૧-૧૧-૬ 
ર્‌ વણુફરી ૨૦ વારની ભ્રાવ વારના ૦-૩-૯ 
૩ ૨૦ વારતી ધોલાઇ ભાવ વારના ૦-૦-૬ 


૪ કુલ 

પ કાર્યાલય વ્યવસ્થાખચરઃ રૂપીએ ૦-ર૨-૦% 
દૃ વેચાણુવળતર્‌ રૂપીએ ૦-૧-. 
છ ખરાજાત રૂપીએ નન 


૮ એક'૬ર ૨૦ વાશ્ની કિમત 


ક 
૧૦-૧1૫-૩ 
૪-૧૧-૦ 
કુક્ઝન# 





_૧૬--૪-૩ 


૨--૦-૬ 
૧--૮-૬ 
“0-૪૦-૦ 





૨૦--૧૫-૩ 


વાર્તી કિંમત ૧--૦-૦ 


(3૬) 
કી 
સૂતરવણાટ વિષે પ્રાથમિક -સમજ 


૧ 'સતરના આંક અતે વણુવાની ખાદીના પના પ્રમાણે 
ચતરના વણૂાટમાં અતે તેની વણુકરીમાં ડ્ેર પડૅ છે. 


ર આ માટે પ્રત્યેક આંકના સૂતરતી જાડાઇની ગણુત્રી. 
કરી કેટલા તાર એક ઇચમાં રહેશે એનો હિસાબ 
. થાય છે. આ હિસાબની ગણુત્રીએ સૂતર વણુવા માટેતી 
ફેણીતી વીશી ખાદીનાં જેઇતા પના પ્રમાણે 
નક્કી થાય છે. * 


૩ . ફેણીતી વીશી એટલે ફણીનાં ૮૦ ધર (ફેણીનાં ખાનાં). 
ફેણીના પ્રત્યેક ધરમાં બે તાર રહે છે. આથી વીશીનાં 
૮૦ ધરમાં ૧૬૦ તાર્‌ રહે છે. 


જ સૂતર જડુ'ઝીણુ હોય એ પ્રમાણે ફણીમાં રહેલી 
વીશી અવુક્મે એઓછીવત્તી રહે. સૂતર જાડું હોય 
તો ઓછી વીશીની ક્રણી વપરાય. ઝીણું હોય તો 
વધારે વીશીની ફૂણી વપરાય. 


૫ અમુક આંકના સુતરની જેઇતા પનાની ખાદી વણુવા 
માટે કેટલી વીશીતી ફણી જેઇએ તે માટે ચૂતરેની 
જડાઇનતો હિસાબ જણુવેો જેઇએ. 





આક 





“૧% ઉ ૫૪ 4૯ ૦( ૯6% /૬ /.-2 


એક ઇચમાં 
રહતા તાર્‌ 


ર્‌છા 
૭૯ 
૪૭ા 
પપ 
દર્‌ 
૬૭ા। 
૭૩ 
૭૮ 
૮૨।। 
ષા 
હ૧॥ 
હૃપ 
લ્લ 
૧૦૩ 
1૦૬ 
૧૧૦ 
૧૧૩ 
૧૧૪ 
૧૨૦ 


૧૨૪ * 


(૩૪) 


સૂત૨તીઃ જાડાધને। - કોઠો 


આંક 





એક ઇચમાં 
રહેતા તાર 








--૮0ઉત/છ-તતમ/તાકણતાજવાકકતરજીતાસરતાતસમતારાતસરાાતાાકવામનઆાપાઈસાા#સીરિશસાુતાઇતરરઝન”-નય-ાજતાનગુ 


૧૨૬ 
૧૨૯ 
૧૩૨ 
૧૩૫ 
૧૩છ 
૧૪ન૦।॥। 
૧૪૬ 
૧૫૧ 
૧૫૬ 
૧૬૦1 ક 
૧૬૫ 
૧૬૫ 
૧૭૫ 
૧૯૫ 


(3૮) 
વીશીનું કોરુક 


એક ઇંચમાં જૂદા જૂદા આંકના કેટલા તાર રહે છે એટલે 
' સૂતરતી જાડાઇ શુ' છે એ જાણ્યા પછી એ આંક પ્રમાણે 
જેતા પુતાતી ખાદીમાં કેટલી વીશીતી કૂણી જેદએ તેને 
હિસાબ નીચે પ્રમાણે છેઃ 
સૂતર્‌ની શનડા!ઇ પતે 





વીશી પર ૨ ૧89 ી 

દાખલો આંક ૨૦ ૨૦ આંકના સૂતરની 
પતો ૫૦ ભ્તડા૪ ૧૨૪ 
૧૨૪ ૫૦ 

વીશી : પ/રે “ સજ ૩૧/ર્‌ 4 ૧૫ 


૨૦ 'આંકના સૂતરની ૫૦” પનાવી ખાદી માટે ૧૫ 
વીશીની ફણી વાપરવી. ક 
“ ઘદૃવણાટ માટે આ હિસાખ છે: 
સામાન્ય વણાટ માટે નડાધને ર।॥ થી ભાગવી. 
આછા વણાટ માટે ભનંડાઇને ૩ થી ભાગવી. 


, વણુકરીના ભાવ $ 

વણુકરીતોા દર વીશી પ્રમાણે , ગણાય છે. સામાન્ય રીતે 
વીશીની ૩ પાઇ વણુકરી હોય. હવે જે ૧૨ વીશીમાં વણાવીએે 
તો વારમાં ૧૨ વીશી થાય એટલે વણુકરી ટ્ર પાઇ » ૧૨ «2 3૬ 
પાઇ એટલે વારે રૂ. *-૩-૦ વણુકરી થાય. 


(36). 
સૂતરતા આંક પ્રમાણે વીશ્ષી-પતેો-વણુકરી દર 
ર | વૉશીના |] એક વારની 







વણુકરી દર [ વણુકરી 

“૩ પાઇ | ૦-૧-૭ 

99 ૦-૧-૬૬ 

#7 |: ૦-૧-૯૯ 

27 હાં 

29 ૦-ર્‌-ડ 
પાછ -૦-૧-૭-% 

૬ ઠ-્૧-૬ 

/$ ૦-૧-૬૯ 

૪? ૦-૨૦-૮ 

99 ૦“-ટુ-૪ 

0 ૦૪-૩-૦ 

ક ૦-૩-૮૮ 

૧૬ એકતારી 1 ૩૩ | ૧૧ ૩ પ૫ાછઇ ૦-૩-૩ 
.૮ રે ૩૩ ર ૩ #, ૦-ર્‌-૬ 
૨૦ ન ૩૩ | ૧૨ 31 ,, ૦-૩૩-૬ 
ર૪ ૩૩ | ૧૭, ડં ,, ૦-૩૩-૯ 
૧૬ [| એકતારી [૪૫ [૧૨ | ૩ પાધું | ૦-૩-૦ 
નબ શક ૪૫ [| ૧૩ ૩ )»; ૦-ડ-૩ 
ટ્રે ૫ ૪૫ |૧૪ | ૩ ,, ૦-૩-૬ 
ર૨૪ 1' ,, ૪૫ ૧૫ ૩ », ૦“૩-૯ 
૨૮ #»? 1૪૫ [૧૬ ૩1), ૦-૪-૮ 
3૬ ૭0 ૪૫ [૧૮ | ૪ ,, ૦-૦૦ 











(૪૦) 
આંક-વીશી-પનેો-વણકરી--(ચાલુ) 


,// વીશીના | એક વારની 
ી કી નત પને। વીશી વણકરી દર્‌ વણુકરી 


૧૬ એકતારી | ૫૦ [૧૪ | ૩ પાછુ |: ૦-૩-૬ 











ર૦ ક ૫૦ [૧૫ | ૩ ,, ૦-૩-૯ 
શ્ર ? ૫૦ [૧૬ ૩3 ,, ૦-૪-૦ 
"૨૬. 9 ૫૦ | ૧૪૭ | ૩ ,, | --૪-૧૧॥ 
૩૦ દ ૫૦ | ૧૮ ૭૩1 ;, [| ૦-૫-૩૩ 
૩૪ | ,, ૫૦ ૧૯ [| ૪ ,, ૦-૬-૪ 
૩૬-૪૦ પ ૫૦ લ ૪ ,, ૦-૬-૮ 

ખાદીમાં વીશી નકકી કરવી 


૪ વણાયેલી ખાદીમાં કેટલી વીશીતી ફૂણી વપરાઇ છે તે 
નીચેના હિસાબ પરથી જણી શકાશે, 

દૂંરભીતથી ખાદીના એક ઈંચમાં તાર ગણુવા અને ખાદીતે 
પતે। માપવે।. 


પછી વીશી - ક 


દાખલો એક ઇંચમાં તાર ઊભા ૩૪ પને। ૫૦” 
29 ?? 9»? આઓડા 3૦ ;, ,, 


કુલ ૬૪ તાર 
દ૪ ૩»( ૫૦ ૩૨૦૦ 
ષીશી કનક ૧૬૦ પન્નુ ૧૬૦ ન: જે૦ 


:- ૨૦ વીશી 


(૪૧) 
: ૧૩: 
કેટલા સૃતરમાં કેટલી ખાદી ? 


કાંતતારની ખાસ જિજ્ઞાસા એ રણે છે % એમન! 
સૂતર્‌માંથી ખાદી કેટલી થશૈ. આને। હિસાબ પણુ નીકળી શકે છે. 


કઇ વીશીમાં સૂતર વણાશે એ સૂતરના આંક પરથી ખબર 
પડે. (જુઓ વીશીતુ કોષ્ટક પાનુ' ૩૮), 


ચૂતરની આંરી કેટલી છે તે ગણી શકાય. 
આંટી »૬ ૧૦ 
પછી ખાદી વારે ડડ વીશી % જ 
દાખલે।: આંટી ર૦ પતે] ૫૦” . 
તો વીશી ૧૫ (વીશીના કેઠા પ્રમાણે) 


આપણી આંટી ૬૦ છે. એટલે ૩ (ત્રણ) રતલ સૂતર છે. 





૬ 
ખાદી વાર ૩ ક ટ 


૧૫૩૮૪,” / 


૨૦ આંકની ૬૦ આંટીના ૩ રતલ  ચતરમાંથી ૫૦” 
પનાની અદાજે ૧૦ વાર ખાદી થશે, 


ન 
અસુક વાર ખાદી માટે અચુક આંકનુ કેટલુ સતર જેઇએ ? 


ખાદીને। જે પને નેઇએ છે અને એમાં જે આંકનું સતર 
વાપરવુ' છે, ત્તે #વણુતાં વીશીની ખબર પડે. પછી જેેઇતા વારમાં 
કેટલા રતલ સૂતર્‌ ભેઇએ તેતી ખબર્‌ પડે. 


ર વાર 2૮વીશીફ)« ૪ 
ક «(ર આંક» ૧૦ 
પ વાર્‌ ખાદી કરવી છે,, આંક ૨૦ છે, પતે ૫૦ જેધએ 
તો! એ માટે ૧૫ વીશી (વીશીના કોઠા પ્રમાણે) જેધએ, _ 
સૂતર વજન ૫૦૮૧૫ ૩૮૪ ૩૦૦ 
(રતલમાં) ” ર૦?9/૧૦ ૨૦૦ 





ક 


૧1 કો 


૦ મળી ૫ વાર્‌ ખાદી માટેર્‌૦ આંકનું ૧॥ રતલ 
સૂતર અ આશરે જેઇએ. 





(૪૩) 


૨૦ વાર ખારી માટે જોઇતા સૃતરતે। કે ઠો 




















“૧ 
આંક  પને। | વીશી જોઇતુ । જ| આંટી ધારી ક 
 |ચતર [| 

ર. તો. 
૧૮ ૨૮ | ૮ ૭-૧૦ ૧૩૦ | ૩-૫-૩૩ ચેોતારી * 
૨૬ | ૩૭૩ | ૧૧ દ-ડ૩૫ ૧૭૯ [૪-૯-૩૩ 79. 
૧૬ ૩૩ ૧૧ | પ-૩ર॥ | ૯૩૭ [૪-૦-૩૩ | એકતારી . 
૨૦ [૨૮ । ૯ | ડ૩ગડ્ડર્‌॥ છ૬ [૪-૬-૦ 9? 
૧૦ [૨૮ [| ૭ | ૬-૦” ૬૦ [1ર૨્‌-૩-૦| ,, : 
૧૪ [૨૮ | ૮1 ૪-૩૫ ૬૮ |૨-૮-૦[| #», 
૧૬ |૪૫ [૧૨ | ૬-૧૫. [| ૧૦૨ [૩-૧ર૨-૦| ,, 
૨૦ [૪૫ [ ૧૩ | પ-૨૦ ૧૧૦ [૪-૧-૦| ,, 
૨૪ [૪૫ ૧૫ [ પ-૧૨॥ | ૧૨૭ |[૪-૧૧-૦| ,, 
૨૮ | ૪૫ [ ૧૬ | ૪-૩૫ ૧૭૬ [૫-૧૩-૩| ,, ' 
૩૬ ૪૫ | ૧૮ ૪-૧૦ ૧૫૩ 1[૭-૮-૦ 97 
૨૦ ૫૦ ૧૫ ૬-૧૫ ૧૨૪ [૪-૧૧-૦ 9% . 
૨૪ | પ૦ | ૧૬ | પ-રેછા | ૧૩૬ [૫-૦-૦| )?. 
૨૧૬ 1 ૫૦ | ૧૭ ] પ-ર્‌રા | ૧૪૪ |$-૩-૦ ે 
૩૦ [૫૦ 1! ૧૮ | પ-પ ૧૫૩ |[૬-હ-૦| ,, .. 
૭૩૬ | ૫૦ ૨૦ ૪-૩૦ ૧૭૦ [૮-૫-૩૩ 9% 
૪૦ | પ૦ ૨૦ | .૪-૧૦ ૧૪૦ [૮-૫-૩|  ,;,; : 








(૪૪) 


"હ કાર૨] 1 1૪૯ ૨પ 1પ 0% જરર 17૨ ટૈમેદ પર “છોટે (૨) ર ૨પ 
[ઝરમર [27૬ (ર) 1રાર 12100. 278. (૫) 1001-83) $ 10 [1% ટે19 ૦$3 હાટે 











૦-7?-૫| £-૦૫-૦ |૦-૫-૬|૨-૪-૦૨-&-રદ-€૫-૦ 100% - [૦ ૪૦૩૫-૧૫-૫૫ ૦2 
૦-$-પ્ર ૦-૦૫-૦ [$-$-૬1૦-૬-૦[$5-&-ર૦-૧૫૫-૦[11૫ [૨૫1૦૧૫૦૫-૫]૫# $૬£ 
૦-£-પ| ૦-3૨-૦ [૦-પ-૬£|£-£-૦[-૦-ર|૦-૫-૫| 15 [731૦૫15૫ -311૫% ટેટ 
૦-૫-૫1 £-?-૦ [૩-૯-૬)$-૬-૦8-૦-ર?[5-દ-13; કઠ [$30%*02ર-૧10%ક 7ટ 
૦-૫ પ-૦| 3---૦ [$--$-૬[૨-૬£-૦ ૬-૪૦-૫ ।-$-પ; 10 1[૫॥0૫71૫£-૫ ૫4 ટટ 
૦-£%-૦| £-કો-૦ [૦-રૅપ્ર-£1૬-2-ન૦રડ-રપ-૧।૦-પપ-૫ 117 1£૧0૫71૦૫-ર|[૫* બ્ટે 
૦-૨૪-૦ ૨-૫૫-૦ ૬£-2*-2૨1£-$-૦[૬-૪૫-૫।૨-પ્ર-ર!17#૫ [૨ (£૬£[12૬-210૫ $પ 
૦-કો-૦| £-પ-૦ [૦-૧૫-૫ [૦-7-૦]૦-૨૫-૫[૦-£૫-ર] 15% જ [2 ર|૦£-૬[8૫% સ્પ 


ટે132 3.૪12 | 55 રરર | ૧" 


“૨8૫ 0ગર।ર પહે] 0૪. 00,902102 10 ॥ટ[)28 
દ/૦ છપાકટ 'શેપ 7 ઇંગ્રાસર છુ. ])0.)9મરે 1023 [પ્ત [-ટ1૨19 ૧. [૨12 621દાર 
ટે171218 - [ટટ પ01૫8₹8] પટ “શેપ ટેરર *૦શાર હિ!૨૨ ૨01૬ ૨? લ [0૨ [)્વકાત ૭12 
1 દાર] 1 જ રટ [ત [ઊલટ ]પદ09*૩૦ 79 127? 1022ગેરિ [હોપદીદ ૨૫ 
1જાટાકે0 ફહ 1 [ફ]૦ મારશે) 12 ઉર ઠં રટ [20૬ 1૩10૪ [90 છમ 1૨02૧ સિ? 
1 109૨] દ લ 10 [[]2૩1૨ ટો12 બરડપ /૭ાફે ૬ છે 1રાફે પટ 1ર11276) જ ાદાર ઉગટાન ૨ 


ડે સપ ૧₹૨ 1ગ્રાર [800૪ 100.રોગન્ટ ૬: 2૧? 


ટ ક પ 


ટ ફાર 2 [1૬ | દક ફિ "ર! # 014૫0) ૭ 





૭ 


(પૃઠાના ર્‌ જ પાનાનું અનુસ ધાન) 


તરકેથી હિન્દુસ્તાનનુ' લોહી ચૂસવાની જે ક્રિયા ચાલુ થઇ છે તે 
ક્રિયામાં શહેરો ભાગીદાર બન્યાં છે. અનુભવ પરથી હુ માનુ 
છું કે હિન્દુસ્તાન દહાડે દહાડે કંગાળ થતુ' “ય છે. તેતે પગે 
અને જ'ધે લેહી ફરતું બ'ધ થયું છે. તેથી જે આપણે હવે 
નહિ ચેતીએ તો હિન્દુસ્તાન ચકરી ખા પડશે. 
ત ત્ર ત્ર તઃ 

આમ હિન્દુસ્તાનનુ ચિત્ત રૈ'ટિયા પર્‌ ચોંટાડનારી મોટામાં 
મોટી દલીલ તો ભૂખ છે. રે'ટિયાને। સદેગેો ખધાથી મધુર છે; 
કેમકે તે પ્રેમનો સ દેશે! છે અને પ્રેમ તે સ્વરાજ્ય છે. 


હિન્દુરતાનનાં કરોડો જેએ આજે પશુએ કરતાં પણુ 
ઉતરતાં થઇ પડયાં છે તેએતી સાથે આપણે રે'ટિયાનુ' અનુસ'ધાન 
કરવાનું રહ્યું છે. તેઓતે હોશમાં લાવવાતી માત્રા આજે 
રે*ટિયો જ છે. પણુ કોઇ પૂછશે જેતે અનાજને માટે કામ નથી 
કરેવુ' પડતું તે શા માટે કાંતે( જવાબ એ છે ૩% તેઓ 
ખાય છે તે બીજનુ' છે. તેએ બીજાઓને લૂ ટીને નભે છે. દરેક 
જણુ પોતાના હાથમાં આવતા પૈસાનો હિસાબ કાઢી જૂએ તે] 
મારા લખવાતું' સત્ય તેએતે અજવાળા જેવું લાગશે. જે 
કરે[ડોને પરાણે ધર્‌ ઝાલીને ખેઠાં રહેવુ' પડે છે, તેઓને ળે કાંધ 
કામતે। ધધો ત મળે તો સ્વરાજ્ય તેએતે સારૂ અર્થ વિનાતૃ' 
છે. આવુ સ્વરાજ્ય થોડા વખત માટેઃ મેળવવુ' શકય છે અને 

એમ કરવાતું' સાધન માત્ર રે1ટયાતે પુનરૂદ્ધાર છે. 
ગાંધીજી 


યજ્ઞ અને તપશ્ચર્યા. 


હ' પ્રતેક તાર કાંતતાં હિન્દુસ્તાનના ક'ગાલોતુ 
કરૂ' છુ. હિન્દુરતાનના ક'ગાલોને। ઇશ્વર પરથી વિશ્વા 
ગયો છે. પછી મષ્યમ વમ ઉપર કે ધનિક વર્ગ પર્‌ તો : 
હોય? જેના પેટમાં ભૂખ છે અતે જે તે ભૂખ મટાડવા ! 
તેનું તો પેટ જ પરમેશ્વર છે. જે માણુસ તેતે રેટીતુ' જાવન 
આપશે, તે તેનો અન્નદાતા બનશે; તેતી મારફત તે ઇશ્વરનું દર્શન 
પણુ કદ્દાચ કરશે. આ માણુસને હાય પગ હોવા છતાં ડ્હેવળ_ 
અન્નદાન કરવુ એ પોતે જ દયમાં પડી તેએને પણુ દોષિત ી 
ખરાબર્‌ છે. તેમતે કાંઇક પણુ મજૂરી મળવી જ્ેધ્એ. કરો” 
મજૂરી તે રે'ટિયો જ હે'ઇ શકે અને તે રૈ'ટિયા પર્‌ હું તેમ 
શ્રદ્ધા ભાષણેથી નહિ ખેસાડી શકુ' પણુ પોતે કાંતીને, તે' 
ક[ંતવાની ક્રિયાને હું' તપશ્ચર્યા અયવા યસ્રૂપે એળખાવું ૪ 
જ્યાં ગરીબોનું શુભ ચિંતન છે ત્યાં ઇશ્વર છે જ એમ માન 
હોવાથી ડું પ્રત્યેક તાંતણે ઇશ્વરતે જોધ શકુ છુ”, 


ગાધીઃ 


